ልጆችን የማሰልጠን አስፈላጊነት 


ሕፃን በሚሄድበት መንገድ ምራው፥ 
በሸመገለም ጊዜ ከእርሱ ፈቀቅ አይልም። 
ምሳሌ ሪ2ሪ፡6 


ለወላጆች 


እነሆ፥ ልጆች የእግዚአብሔር ርስት ናቸው፥ የሆድም ፍሬ የእርሱ ዋጋ ነው። መዝሙረ 
ዳዊት 127:3 


በበትሩን የሚራራ ልጁን ይጠላል፤ የሚወደው ግን ተግቶ ይገሥጻል። ምሳሌ 13፡24 


እግዚአብሔርን በመፍራት ጽኑ መታመን አለ፥ ለልጆቹም መሸሸጊያ ስፍራ አላቸው። 
ምሳሌ 14፡26 


ተስፋ እያለ ልጅህን ገሥጸው ነፍስህም ለጩኸቱ አትራራ። ምሳሌ 19፡18 


ስንፍና በሕፃን ልብ ውስጥ ታስሯል; የተግሣጽ በትር ግን ከእርሱ ያርቃታል። 
ምሳሌ ረሪ፡15 


የሕፃኑን ተግሣጽ አትከልክል፤ በበትር ብትደበድበው አይሞትምና። በበትር ትደበድበዋለህ 
ነፍሱንም ከሲኦል ታድነዋለህ። ምሳሌ 23፡13-14 


በትርና ተግሣጽ ጥበብን ይሰጣሉ ለራሱ የተተወ ልጅ ግን እናቱን ያሳፍራል። 
ምሳሌ 28፡15 


ልጅሽን ቅጣው ያሳርፍሻል። ለነፍስህም ደስታን ይሰጣል። ምሳሌ 28፡17 


ልጆችሽም ሁሉ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ; የልጆችሽም ሰላም ታላቅ ይሆናል። 
ኢሳይያስ 54:13 


ለልጆች 


አምላክህ እግዚአብሔር በሚሰጥህ ምድር ዕድሜህ እንዲረዝም አባትህንና እናትህን 
አክብር። ዘጸአት 2ዐ፡1ፆሪ 


ልጄ ሆይ የጌታን ተግሣጽ አትናቅ; በተግሣጽም አትታክቱ፤ እግዚአብሔር የወደደውን 
ይገሥጻልና። አባት የሚወድደውን ልጅ እንደሚመስል። ምሳሌ ኳ፡11-12 


የሰሎሞን ምሳሌዎች። ጠቢብ ልጅ አባቱን ደስ ያሰኛል፤ ሰነፍ ልጅ ግን ለእናቱ ኀዘን ነው። 
ምሳሌ 10፡1 


የወለደህን አባትህን ስማ እናትህም ባረጀች ጊዜ አትናቃት። ምሳሌ 23፡22 
ልጆች ሆይ፥ ለወላጆቻችሁ በጌታ ታዘዙ፤ ይህ የሚገባ ነውና። አባትህንና እናትህን 


አክብር; የተስፋ ቃል ያላት ፊተኛይቱ ትእዛዝ ናት። መልካም እንዲሆንልህ በምድርም ላይ 
ረጅም ዕድሜ እንዲኖርህ። ኤፌሶን 6፡1-3 


በፍጹም ልብህ አባትህን አክብር የእናትህንም ኀዘን አትርሳ። አንተ ከእነርሱ መወለድህን 
አስብ; ያደረጉልህንም እንዴት ትመልሳቸዋለህን መክብብ 7፡27-28 


ልጆቻችንን የምንቀጣ ከሆነ አሁን ያለቅሳሉ ወደፊት ግን ይደሰታሉ። ልጆቻችንን 
ካልቀጣናቸው አሁን ይደሰታሉ ወደፊት ግን ያለቅሳሉ። 


ልጆች የአገራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ ናቸው። ያለ ዲሲፕሊን ካረጁ ግን የአገራችን 
የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆን7 


ሁሉም የአዋቂ ሰው መጥፎ ልማዶች ገና በልጅነቱ ያልተስተካከሉ ወይም ያልተስተካከሉ 
ናቸው። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ልጆችን ማሳደግ አለብን። 


ሕያው የሆነ ሸክላ ወሰድኩ። 

እና ቀስ በቀስ ከቀን ወደ ቀን አቋቋመው። 
ዓመታት ካለፉ በኋላ እንደገና መጣሁ 

ያየሁት ሰው ነበር። 

እሱ አሁንም ያን ቀደምት አስደናቂነት ለብሷል 
እና ከአሁን በኋላ ልለውጠው አልችልም። 


